CYHGOR  DOSBARTH  GFLEDIG  PFNLLYH. 


ADRODD1AD 

Y 


S.  Y.DDOG  MEDDYGOL 
ar 


GYFLWR  IECHYD  Y DOSBARTH 


am 


1962. 

Mr.  Cadeirydd,  Boneddigion, 

Cyflwynaf  i chwi  adroddiad  ar  gyflv/r  iechyd  y dosbarth  am  y flwyddyn 
yn  diweddu  31ain  Rhagfyr  1962. 

iimcangyfrif  y Cofrestiydd  Cyffredinol  c !r  boblogaeth  yng.  ngaanol  1962  oedd  2,830 
(2,780  yn  1961  a 2,730  yn  i960). 

Yr  oedd  47  o enedigaethau  bywanedig,  pump  yn  fwy  nag  yn  1961,  pump  yn  llai  nag  yn 
I960.  Nid  oedd  un  marwoledig. 

Bu  un  marwolaeth  0 blentyn  dan  flwydd  oed.  Hi  bu  un  achos  0 f arwolaeth  mam  ar 
enedigaeth  plentyn. 

Bu  33  o farwolaethau  (33  yn  1961).  Yr  achosion  mv/yaf  cyff redin  oedd  canser, 
afiechyd  ar  y galon,  af iechyd  rhydweli'r  galon,  ac  anafau  llestriog  y gyfundrefn 
nerfau. 

Hysbyswyd  un  achos  o ddarf odedigaeth  o.!r  ysgyfaint  ond  nid  oedd  un  me  r’olaet;  o'r 
afiechyd  yma. 

Dynunaf  ddiolch  i Mr.  John  Griffiths  yr  Arolygydd  Iechyd  ' r swyddogion 
eraill  am  eu  cyd-weithrediad  yn  ystod  y flwyddyn. 

Yr  eiddoch, 


H.  Francis, 

M.B.  Ch.B.  D.P.H. 


CYFFREDINOL. 


Arwynebedd  y Dosbarth; 

Gwerth  Trethiannol: 

Poblogaeth  (Ffigyrau’r  Cofrestrydd 
Lifer  y tai  annedd; 

Cyfanswm  treth  geiniog  yn  y bunts 


98,469  o aceri. 
£14,085 

Cyffredinol)  2800 
906 

£51.13.  7. 


GENED IGAETHAU. 


Byw  a marwanedig  47 

Bywane dig  47 

Marwanedig  DIM 

Genedigaethau  yn  cl  mil  o boblogaeths  16. 78 

(1961-  15.46)o 

Genedigaethau  anghyfreithlon  yn  ol  mil  o 

boblogaeths  2.14 


Bywane dig 


Gwryw 


Benyw 


22  19 

2 4 


Cyfanswm 


Cyfreithlons 
Anghyf r e i t hi o n s 


41 

6 


MARWOLAETHA.U . 


Cyfanswms  33 

Marwolaethau  yn  ol  mil  o’r  boblogaeth 

Y ffigur  am  1961 


Gwryw  EemTf 

17  16 

11.78 

12,23 


Marwolaethau  plant  dan  flwydd  oed;- 

Cyfreithlons 

Anghyfreithlon 


Gwryw 

1 

0 


B nyw  C yf  an gym 
0 1 

0 0 


Marwolaethau  plant  yn  ol  mil  o enedigaethau 
(Y  ffigyrau  am  1961) 


21.27 

0 


Marwolaethau  plant  cyfreithlon  yn  ol  mil  o 

enedigaethau  0 


Marwolaethau  plant  dan  bedair  wythnos  oeds-  Gwryw 

Cyfreithlons  0 

Anghyfreithlons  0 

Marwolaethau  mamau  (Ynglyn  a b eichiogi  a 

geni  plant).  DIM 


Ben  Cyfanswm 

0 0 

0 0 


Marwolaethau  o’r  cansers 
(Yn  ol  mil  o'r  boblogaeth) 
(Y  ffigyrau  am  1961) 


3 3 6 

2.14 
1.79 


Marwolaethau  oddiwrth  Ddarf odedigaeth 
(Yn  ol  mil  o!r  boblogaeth). 

(Y  Ffigyrau  am  1961) 


DIM 

DIM 


GWASANAJBTH  IECHYD  YN  Y DO f BARTH. 


1.  SWYDD0GI0N  IECHYD. 

Un  Swyddog  Meddygol. 

Un  Aroiygydd  Iechyd. 

2.  C YFLEU STERATJ  LABORDY  % 

Dwrs  Dadansoddiad  cemegol  gan  y Dadansoddwr  Cyhoeddus  yng  Nghaer. 

Arolygu  bacteriologaidd  gan  Labordy  Iechyd  y Cyhoedd, Conwy . 

Llaeths  Prof ion  am  lendid,  ansawdd  cadw,  darf odedigaeth  a "b^'cellosis"  gan 
Labordy,  Iechyd  y Cyhoedd,  Conwy. 

3.  AMBIWLANSs  Mae  un  ambiv/lans  yn  y Bala  ac  un  yng  Nghorwen. 

4.  CLINIGAU  LLESIiHT  PLANT  i 

Cynhelir  clinig  ddwywaith  yn  y mis,  yn  Yr  Hafan,Bals 

5 • CLJHTGAU  DARPAR  GENI; 

Cynhelir  clinig  o'r  math  unwaith  yn  y mis  yn  yr  Ael  yd, Corwen, 

6.  CLINIG  ORTHOPAEDIC;  Fe’i  gynhelir  unwaith  yn  y mis  yn  Yr  Hafc'.n,Bala. 

7.  CLINIG  DARFODED IGiiETH % Pob  pythefnos  yn  Plasyndre,Bala. 

8 * ATALHEIUTIO  D.TPTHERX 

Ceir  atalheintio  ar  fabanod  yn  y Clinig  Llesiant  Plant  ac  ar  fabanod 
a phlant  yn  yr  Ysgol  Gynradd. 

9.  Y SBYTTAI : Nid  oes  un  ysbyty  0 fewn  tiriogaeth  y Cyngor  Dosbarth. 


2. 


10.  AFIECHYLON  HEJNTUS: 


Cyfanswm  yr  Afiechydon  Heintus  (heblaw  Darf odedigaeth)  a wnaed  yn 
hysbys  yn  ystod  y flwyddyns  0 


Y Lwymyn  Goch 

- 

0 

Twymyn  y Perfedd 

- 

0 

Y Pas 

- 

0 

Y Prech  Goch 

- 

0 

Llid  yr  Ysgyfalnt 

- 

0 

Achosion  Nev/ydd 

DARFODEDICAETH . 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanswm 

Ysgyfeiniol 

— 

0 

1 

1 

Anysgyfeiniol 

- 

0 

0 

0 

MARWOLAETHAU  0 ACHOS  DARFODEDIGAETH . 

Ysgyfeiniol 

- 

0 

0 

0 

Anysgyfeiniol 

— 

0 

0 

0 

ACH0SI0N  MARWOLAETHAU . 

1962. 

C-wryw 

Be 

W 

Darf odedigaeth  yr  Ysgyfaint 

- 

0 

C 

Parlys  Ilyin 

- 

0 

c 

Canser  Ystumog 

- 

1 

0 

Canser  yr  Ysgyfaint 

- 

0 

0 

Canser  y Fron 

- 

0 

0 

Canser  (Safleoedd  eraill) 

- 

2 

3 

Clefydau  y Gwaed 

- 

0 

1 

Troethlif 

- 

0 

]_ 

Anafau  llestriog  cyfundrefn  y nerfau 

- 

2 

4 

Afiechyd  rhydweliau’ r galon 

- 

3 

3 

Gorbwys  gyda  chlefyd  y galon 

- 

1 

0 

Clefydau  eraill  y galon 

- 

2 

1 

Clefydau  cylchredol  eraill 

- 

0 

0 

Anwydwst 

- 

0 

0 

Llid  yr  ysgyfaint 

- 

2 

0 

Bronceitus 

- 

0 

1 

Clefydau  eraill  y gyfundrefn  anadlu 

- 

0 

0 

Casgliad  ar  yr  ystumog  aTr  perfeddyn  bach 

- 

0 

0 

Llid  yr  ystumog,  y coluddion  a ' r 

dolur  rhydd 

- 

0 

0 

Llid  yr  elwlod 

- 

0 

0 

Gordyfaint  y chwaren  wrth  enau’r  bledren 

- 

0 

0 

Afiechydon  eraill 

- 

2 

2 

Damweiniau  gan  foduron 

- 

0 

0 

Pob  damwain  arall 

- 

1 

0 

Camf furfiadau  Genedigol 

- 

1 

0 

DEDDF  CYMOERTH 

GWLADOL 

1948. 

Ni  fu  yr  un  achos  o dan  Adran 

47  < 

D’r  Ddeddf  hon 

yn  ystod  * 

f lwyddyn „ 

GLANWEITSDRA  BWYD . 

Ni  fu  yr  un  erlyniad  o dan  y pennawd  hwn. 
Rhoddwyd  cyngor  yn  ol  yr  angen. 


3 


ADRODDIAD  BLYNYDDOL  YE  AROLYGYDD  IECHPD  -1962. 

1.  CARTHFFOSIAETH  s Troswyd  tri  ceudy  sych  yn  geudai  dwr  yn  Llanuwchllyn  a 

rhoddwyd  cyfraniad  tuag  at  hynny. 

Y mae  Ystad  Glanllyn  hefyd  wrth  y gwaith  o drosi  ceudai  sydd  yn  eu  meddiant  hwy. 

2.  CYFLENWAD  D#R  Yr  oedd  yr  estyniad  i Dy  Isaf ,Llwyneinion,ar  droed  ddiwedd 

y flwyddyn.  Bu  ymchwiliad  i ' r llinell  y bwriedir  ei  rhedeg  rhwng  Llanfor  a 
Glanrafon. 

Dfe  y cyngor. 


Yn  y 

Ty 

Pibell  Allan. 

Nifer  y Tai. 

Poblogaeth 
(Amcangyfrif ) 

Nifer  y Tai 

I Yblogaeth 
(/•mcangyfrif  ) 

Llandderfel 

100 

312 

8 

9 

Llanfor 

28 

84 

21 

28 

Llangywair 

10 

31 

- 

- 

Llanuwchllyn 

125 

390 

1 

4 

Llanycil 

95 

296 

3 

4 

Yr  oedd  ansawdd  bacteriolegol  a chemegol  y cyflenwad  o LI;  n Arenig 
yn  foddhaol.  Nid  felly  y cyflenwad  yn  Llanfor  a Glanrafon  a osodwyd  yn  Nosbarth 
4.  Cyffelyb  oedd  y sefyllfa  yn  y Sarnau. 


3.  CA.SBETHA.Uo 

Bu  raid  defnyddio  rhybudd  cyfreithiol  unwaith  i sicrhau 
atgyweiriadau  angenrheidiol. 

4.  CARAFANNAUs  Ychwanegwyd  at  rif  un  safle  carafan. 

5.  FFATRIOEDDs  Hi  ddarganfuwyd  unrhyw  gamwedd. 

6.  BIFA  PLAs  Archwiliwyd  442  o ffermydd  yn  ystod  y flwyddyn,  rhai  ohonynt  fwy 

nag  unwaith. (Cyfanswm  = 604) . Ymwelwyd  a 29  0 adeiladau  eraill.  Gosodwyd 
gwenwyn  mewn  naw  achos  yn  unig  ond  rhoddwyd  cyfarwyddyd  mewn  nifer  dda  o achosion 
eraill. 

7.  TAI ; Talwyd  pedwar  cymorthdal  safonol,  a tri  cymorthdal  llawn.  Ni 

chodwyd  un  ty  newydd.  Cauxvyd  pedwar  ty  dan  y Ldeddf  Tai,  a derbyr  i.wyd  ymrwymiad 
i beidio  defnyddio  dau  arall  i bwrpas  byw  nes  iddynt  gael  eu  gwnei.d  yn  addas. 

8.  Y DDEDDF  RHENT;  Hi  dderbyniwyd  cais  am  Dystysgrif  Cywair  Drwg. 

9.  BWYDj  Ildiwyd  bwyd  anaddas  ar  un  achlysur  yn  unig  yn  ystod  y flTAiyddyn. 

Cofrestrwyd  dwy  siop  i bwrpas  gv;erthu  hufen  ia.  Ni  erlynvfyd  neb  a.’  beidio  a 
chydymffurf io  a*r  Rheolau  Bwyd. 

10.  Tt  LLiJlD.  Nid  oes  ty  lladd  yn  y dosbarth. 

11.  FWLL  NOFIQs  Nid  oes  pwll  nofio  yn  y dosbarth. 


NIFER  A NATUR  YR  YMWELIADAU. 


1 

pi 

1 

IECHYD: 

1. 

Carthffosiaeth 

218 

2. 

Cyflenwad  Dwr 

123 

3. 

Ysbwriel 

16 

4. 

Casbethau 

75 

5. 

Carafannau 

83 

6 . 

Ffatrioedd 

6 

7. 

Siopau 

21 

8. 

Difa  Pla 

18 

Y DEDDFAU  TAI: 


1.  Cyff redin ul  260 

2.  Y Ddeddf  Rhent 

Y DEDDFAU  BWYDs 

1.  Bwyd  anaddas  2 

2.  Paratoi,cadw  a gwerthu  b-wyd  36 

AMHYWIOL 

1.  ilmrywiol  25 


RHYBUDDION. 


Anfonwyd  CydyirfTurf iwyd 


Rhybuddion  Rhagarweiniol 
Rhybuddion  Ffurfiol 


21 

1 


20 

1 


• 0.1,/'  .1  ■ 


